"PEIDIWCH  A'ü   GWRANDO," 

Yw  testun  mwyaf  poblogaidd  pregethwyr  ein  gwlad  ni  yn 
awr,  debygwn,  yr  hyn  a'n  cymhell  ninnau  i  adolygu  eu  pre- 
gethau  arno,  fel  y  canlyn  : — 

I.  Pwy  syddyn  gorchymyn.  II.  Pwy  a  orchymynir.  III.  IV 
hyn  a  orchjmynir.  IV-  Paham  y  gorchymynir  felly.  V.  Y  can- 
lyniadau  o  orchymyn  hyn,  ac  o  ufyddhau. 

I.  Pwy  sydd  yn  gorchymyn  i  beidio  gwraudo?  Atebwn,  fod 
yr  athrawiaeth  hon  yn  cael  ei  phregethu  o  bwlpudau  pob  sect  a 
broffesant  grefydd  yn  Nghytr.ru,  yn  ol  a  ddeallwn  ;  ni  wyddus  am 
eithriad  yn  mhlith  y  Pabyddion,  yr  Eglwys  sefydledig,  nac  yn 
mhlith  eu  hamrywiol  eppil.  Cyhoeddir  hi  gan  eu  hawduron 
a'u  Golygyddion,  eu  diaconiaid  ac  athrawon  eu  hysgolion  Sul- 
iol,  eu  haelodau  ac  ymwelwyr  â  thaiaeh  gwrageddos  eu  cyd- 
nabod.  Yn  enwedig  yn  eu  cyfeillachau  eglwysig,  clywir  myn- 
ych  orchymyn  "  Peidjwch  a'îj  gwrando."  A  hwy  cyduna 
y  byd  dibroffes,  meddwon,  cablwyr,  anffyddwyr,  a'r  cyffredin- 
olrwydd  o'n  cyd-genedl,  gydag  eithriadau  parchus  o  bersonau 
unigol  a  geir  rhy  synwyrgail  i  hyny,  mae  yr  oll  yn  cyd-floeddio 
yn  fonllef  fawr  "  Pediwch  a'u  gwrando"  am  ryw  rai !  Yr  hyu 
a  brawf  fod  y  rhai  y  gwaharddir  eu  gwrando  o  dyiwyth.  barn, 
chwaeth,  ac  ysbryd  gwahanol  i'r  oll  o'r  pleidiau  undebol  a'u 
gwrthwynebant !  Tra  y  mae  cydgordiad  yr  oll  o  honynt  yn  y 
Chorus  o  "  Peidiwch  a'u  gwrando,"  yn  eu  proíi  hwy  oll  o'r  un 
chwaeth  ac  undeb  calon,  serch  mai  hyn  yw'r  unig  gorus  braidd 
a  gyd-ganant.  Pelly,  cân  boblogaidd  yw  "  Peidiwch  a'u 
gwrando,"  gwelir. 

II.  Pwy  a  orchymynir, — atebwn  mai  y  rhai  a  broffesant  fod 
j'n  ddynion,  yn  feddiannol  ar  synwyrau,  a  dynion  a  gawsant  yr 
oruchel  fraint  gan  eu  Creawdwr  ofarnu  drostynt  eu  hunain!  i'e, 
dynion  a  feddant  eneidiau  anfarwol,  dynion  sydd  raid  iddynt 
farw  drostynt  eu  hunain,  a  sefyll  o  flaen  brawdle  i  gael  eu 
barnu  am  eu  barn  eu  hunain,  ac  nid  am  fafn  arall;  pobl  ag  y 
mae  pob  un  o  honyntyn  fwy  gwerth  nâ'r  byd  a'i  holl  drysorau, 
a  orchymynir  gan  eu  cyd-ddyn  i  "beidio  giurando"  ar  arall!  Pa 
gaethiwed  gwaeth  nâ  hyn?  A  oes  yn  bosibl  rhoddi  mwy  o 
sarhâd   ar  synwyr  cyffredin  na  hyn?    Betb  ond  cymmeryd  tu 


harn  odclíarnynt  yw  hyn?  Gwahardda  eyfreithinu  gwJedydd  ' 
tueithredu  y  cyfryw  bethau,  gwabardcìa  Louis  Napoleon  a'r 
Chwilys  Pabaidd  i  ddynion  gyhoeddi  eu  barnau,  gwahardda 
caeth-fasnachwyr  yr  India  Orllewinol  i'r  Negroaid  lefaTii  e>ù 
teimladau,  eitlir  rhaid  i  ni  ddyfod  i  "  Gymru  oleu,:'  ac  i  "  wlad 
y  Beiblau"  i  gael  ein  hamddyfadu  o  ddefnyddio  ein  clustiau! 
Yn  "  ngardd  Cristionogaeth,"  a  "  magwrfa  rhyddid"  yn  unig  o 
holl  drais-fanau  byd  y  gwaharddir  dynion  i  feddwl  !  canys  i 
ba  ddyben  gwrandoond  er  meddwl,  fjan  mai  er  cyflwyno  sŵu 
i  ddylanwadu  ary  meddwl  y  mae  y  glust;  priodol  yw  dweyd 
fod  y  "Brytaniaid  rhydd,"  'ie,  yn  nes  etto,  fody  "  Cymryanym- 
ddibynol,"  fel  yr  ymffrostir.  yn  druenusach  caethion,  neu  foc* 
eu  pregethwyr  wrth  bregethu  iddynt  "  Peidiwcli  a'u  gwrandd' 
yn  aincanu  eu  darostwng  yn  gaethach  caethion  nag  y  w  Negro- 
aid  Cuba  na  Serre  Leonî  Nid  oes  yn  anghen  ond  gaUu  er  cospi 
â  phoenydion  y  Chwil  lys  ar  y  rhai  a  ddiarddelant  eu  haelodau 
am  wrando  ereill;    eu  gwaethaf  a  wnaethant  wrth  hyny ! 

Gymro  mwyn,  púd  rnwyaeh  a  gadael  i'r  fath  ormeawyr  dy 
ddarostwng  i'r  fath  eithafion  a'th  amddifadu  o'r  rhydd-ewylly- 
werthfawr  a  roddodd  dy  Greawdwr  yn  enedigaeth  fraint  i  ti,  o 
leiaf  hyd  nes  y  gallant  fai  w  ac  ateb  drosot  yn  y  farn,  neu  brofi 
eu  bod  hwy  yn  anffaeledig  eu  hunain. 

III.  Yr  hyn  a  orehymynant.  "  Peidiweh  a  gwrawdo  ar  ddim 
a  ddywed  y  Mormoniaid,  sef  !*aint  y  Dyddiau  Diweddaf,"  yw 
yr  anthem  boblogaidd ;  nid  peidiwch  a  gwrando  ar  gablwyr^ 
baledwyr,  masweddwyr,  swyngyfareddwyr,  camp  chwareuwyr, 
nac  ar  groes  bleidwyr  croes  bleidiau  haerllug  y  wlad.  0,  na, 
gellwch  wrando  ar  bawb  a  phob  peth  ond  ar  y  '  Seintiau, 
meddant.  Beth  mor  ddrwg  a  ddywed  y  '  Seintiau'  ynte?  Oni 
annogant  eu  gwraudawwyr  i  gredu  yn  Iesu  Grist?  Sicr  iawn, 
a  gwnant  eu  goreu  i  ufyddbau  i'w  holl  orchymynion  Ef  eu 
hunain,  a  dysgant  ereill  i  wneuthur  hyny.  Ni  ellir  gwadu 
hyn.  Mae  hyn  yn  dda  ynddynt  hwy  os  da  yn  eu  herlidwyr, 
felly  dyìid  eu  gwrando.  Aunogant  bawb  i  edifarhau  am  eu 
pechodau,  eu  gadael,  a  byw  yn  gj'fiawn,  gonest,  cymmydogol,  a 
duwiol.  Paham  gwahardcl  eu  gwrando,  ynte,  gan  y  rliai  a 
brofíesant  fod  mawr  anghen  dysgu  hyn  i'r  byd?  DysganÇ 
hefyd  mai  y  ffordd  i  gael  maddeuant  pechodau  yw  drwy  gae- 
eu  bedyddio  "ek  maddeuant  pechodau,"  fel  y  dysgodd  Pedif 


áM  frodyr  oü,  a'ú  Ilargîwydd  o'u  blaen.  Os  da  gwranào  arnynt 
ìn\y,  da  hefyd  y  w  gwrando  ar  y  Saiut  yn  dysgu  yr  un  peth;  ae 
íelly,  drwg  yV  gwahardd  iildyr.t  wrando  ar  liyny.  nad  pwy  a'i 
gwns.  Dysga  y  Saint  hefyd  fod  doniau  yr  Ysbryd  Glàn  i'w 
■cael  yn  awr,  ac  ar  yr  un  ammodau  ag  yn  nyddiau  Crist  a'r 
apostolion  .;  fod  Ysbryd  Duw  i'w  gael  i  gyd-dystio  â'u  hysbryd 
hwy  eu  bod  yn  blant  i  Dduw  ;  ac  o  herwydd  eu  bod  yn  llawen 
ftapúau  gwahanol  ddoniau  yr  efengyl  eu  huuain  y  tystiant 
wrth  eugwrandawyr,  o  gariad  atyut,  ac  o  awydd  iddynt  hwy- 
ihau  fwynhau  y  cyffelyb.  Pa  fath  a  raid  f'od  y  dynion  a 
waharddant  i  wraudo  crefydd  fel  hon,  barned  y  darllenydd  î 
Öni  waharddasent  i  wrando  ar  Pedr,  Pauî,  'ie,  Crist  ei  hun  yn 
pregetliu  yr  uu  pethau  ÿe  buaseut  yn  cyd-oesi  â  hwynt?  Di- 
ddadl  y  gwnaetbent. 

Tystia  y  Saiut  eu  bod  niewn  gwirionedd  wedi  derbyn  cenad- 
wri  ddwyfol  drwy  weinidogaeth  angylaidd,  yr  hon  agynnwysa 
adferiad  yr  efengyldragywyddoà  yn  nghyflawnder  ei  bendith- 
ion  ;  oes,  y  mae  miloedd  o  honynt  yn  tystio  eu  bod  yn  gwybod 
niai  gwîr  y w  hyn ;  ac  er  hyn  oü  ceir  dynion  a  broffesant  '  breg- 
gethu  yr  eí'engyi'  yn  gwahardd  eu  hudoledigiou  i  ddyfod  i 
wrando  cenadwii  Duw  o'r  nef  atynt !  Oes,  y  niae  dosparth  o 
bobl  yn  merwino  clustiau  yr  oe6  â  chwedlau  dan  rith  broffes  o 
greí'ydda,  y  rhai  ni  ddeuant  i  mewn  i  deyrnas  Dduw  eu  hunain, 
ŵc  ni  adawant  i  ereill  a  ddyinunant  ddyfod;  eithr  a  efelychant 
yr  ysgrifen^'ddion  a'r  Pharíseaid  rhagrithiol  a  fwgythid  gan  yr 
îesu,  mor  llym.  Er  syndod  i'r  byd.  ceir  y  rhai  a  broffesant 
íwyaf  o  sêì  i  ddysgu  meddwl  a  gair  Duw  i'r  werin,  y  parotaf 
£r  uwchaí'  eu  llais  yn  gwaeddi  "  Peidiwch  a  gwrando"  y  gen- 
adwri  bwysig  a  anfonadd  Duw  atynt!  !  Maent  yn  hollol  groes 
»**  Prophwyd  a  ddywedodd  "Pan  lefaro  yr  Arglwydd  o'r  nef, 
gwr&udawed  holl  breswylwyr  y  ddaear."  Gwaeddasai  y  rhai 
hyn  yn  ei  wyneb,  Ow,  na,  twyllwr  y w,  "  Peidiwch  a'i  wrando," 
debygir.  Dengys  yr  ysgrythyrau  na  anfoiMdd  Duw  genadwri 
í'r  byd  erioed  ar  nad  oedd  yn  gofyn  gwrandawiad  y  byd  arni, 
ac  ni  achwynai  holl  weision  Duw  drwy'r  oesoedd  gymmaint  yn 
erbyn  dim  ag  yn  erbyn  diystyrwch  pregethwyr  yr  athrawiaeth 
andwyol  o  "  Peidiwdh  àu  gwiando."  Nid  oes  hanes  am  was  i 
Dduw  o  Adda  hyd  yr  olaf  a  anfonodd  yn  pregethu  yr  athraw- 
íagth  bou,  ond  hoüol  grofis,— "  Profwch  boh  peth,  a  deliwch  yr 


hyn  sydd  dda."  Chwiliwch,  gwrandewch,  a  defnyddiwch  ■ 
clustiau  a'ch  synwyrau.  oedd  gorchymyn  Duw  i  bob  oes  ag  yr 
imfonodd  air  atynt.  Felly  aädef  mai  gweision  y  l)uw  hwnw 
yw  y  rhai  sydd  yn  gwaeddi  "  PeiJiwch  n  gwrando"  yr  hyn  a 
broffesa  fod  yn  llais  Duw  atynt,  yw  cyfaddef  gwyrth,  os  peth 
digyffelyb  yw  gwyrth,  yn  ol  y  deongliad  pöblogaidd  o*r  gair. 

Mae  y  Saint  yn  credu  yr  ysgrythyrau  yn  gywir  ac  yn  drwy- 
adl  fel  y  niaent,  o  ganlyniad,  dweyd  "  Peidiwch  du  gwrando" 
hwynt  yw  dweyd  "  Peidiwch  a  gwrando  yr  ysgrythyrau,  eithr 
gwrandewch  ar  esboniadau  gwadwyr  yr  ysgrythyrau."  lîollol 
annuwiol  yw  gwaeddi  "  Feidiwch  a  gwrando"  yr  hyn  a  broffesa 
ddyfod  oddiwrth  Dduw;  nid  yw  eu  crediniaeth  hwy  mai  twyll 
yw  yn  esgusodi  dira  amynt,  pe  baent  mor  gydwybodol  ag  yr 
oedd  Paul  yn  herlid  yr  un  fath  genadwrî,  canys  dylasent 
"  wrando"  yn  onest  eu  hunain,  a'i  phrofi,  a  mynu  ywylod,  nid 
tybied,  ai  gwir  ai  twyil  yw.  Ni  esgusodir  hwy  chwaith  o  her-^ 
wydd  fod  chwedlau  dirif  yn  camgyhuddo- y  Saint,  mwy  nag  yr 
esgusodai  Crist  ei  erlidwyr  o  herwydd  iddynt  gredu  y  gau 
ddysgawdwyr  hyny  yn  haeru  mai  dyndrwg  oedd  Efe,  pan  y 
cawsent  gyfìe  i  ddeall  gwell. 

Mewn  gair,  maey  Saint  yn  dysgu  eu  gwrandawwyr  i  gredu 
pob  athrawiaeth,  i  ufyddliau  i  bob  gorehymyn,  ordinhad  a 
dyledswydd  a  ddysgodd  Crist  a'r  apostolion,  ac  yn  rhoddi  eu 
hufyddiou  ar  y  ffordd  i  fwynhau  cyflawniad  o'r  holl  addewidion 
iddynt  eu  hunain,  ac  yn  eu  hannog  i  ymsanteiddio  yn  mhob 
gweithred  dda ;  ni  ellir  gwadu  hyn,  o  ganlÿnlíad,  rhaid  fod  y 
rhai  a  ddywednnt  "  Peidiwch  a'u  gwraudo,"  yn  ceisio  ihwystro  i 
wneyd  hyn  oil,  drwy  egn'io  i'w  herbyn  ;  yr  hyn  a'u  prawf  yn 
elynion  Duw  a  dynion,  a  phob  daioni  a  ddysga  y  Saint,  ac  fel 
ei  elynion  y  tâl  Awdwr  Mawr  y  genadwri  ddwyfol  a  ddiystyr- 
asant,  iddynt  yn  nydd  y  cyfrif.  os  nad  edifarhant. 

IV.  Paham  y  gorchymynant,  ••  Peidiwch  a'u  gwrando?"  Pe 
caniateid  eu  liatebiad  hwy  eu  hunain,  parod  y  w,  sef,  "  O  her- 
wydd  mai  y  twyllwyr  mwyaf  peryglns  yn  y  wlad  ydynt  hwy," 
meddant.  Cyfaddefwn  eu  bod  yn  fwyaf  peryglus  o  bawb  i 
ddynoethi  twyll  crefftau  ac  hudoliaetli  yr  wbanwyr  brawychus 
hyn  :  per^'glaf  o  bawb  i  chwedleuwyr  enllibaidd  ag  ydynt  yn 
ennill  eu  byd  da  ar  gost  liudo  eneidiau  anfarwol  i  dy  wyllwch  y 
fagddu,  a'u  çadw  yno  fçl  y  gallan.t  hwy  wledda  ar  eu  moethau. 


A'u  danteithion!  Gwir  a  ddywedant  am  un  peth  o  feiaf, -ý 
maent  yn  beryglus  iddynt  hwy  fel  y  mae  pob  gwirionedd  yn 
beryglus  i  dwyll  a  rhagrith. 

Ü,  ie,  bid  siwr,  hwy  yw  bugeiliaid  y  praidd,  ac  ar  ea  hjrs- 
gwyddau  hwynt  y  gorpbwys  y  baich  o  achub  eneidiau,  debygid 
wrtli  eu  hir-ruddiau  yn  ffug-alaru  dros  bechadrusrwydd  yr  oes! 
Hawyr!  pwy  a  roddes  fugeiliaeth  iddynt?  Nid  y  Bugarl  dwyfol 
y  eyfaddefant  na  lefarodd  air  wrthynt,  a.c  y  gwaharddant  i 
ereill  i  "  beidio  a  gwrando"  ei  genadwri  atynt,  bid  siwrü  Pwy 
a  oíÿnodd  liyn  oddiar  eu  llaw?  Ddarllenydd,  na  thwyller  <ü 
gan  y  íath  ffug  ;  chwilia  i  fôn  y  blew,  neu  i'r  dannedd,  ac  os  ad- 
waenost  "flaidd"  ni'th  dwyllir  yn  hwy! 

Eithr  palìam  y  gorchymyna  y  bobl  hyn  ì"  beidio  a  gwrando" 
ar  y  Saint  ?  Un  achos  y w,  gwadant  os  gallant,  o  herwydd  fod 
gwirioneddau  y  Saint  yn  tra  ragori  ar  ea  chwedlau  hwy — bod 
y  Saint  yn  addaw  yn  rhâd  y  bendithion  a  wadant  hwy;  ac 
ofnant  i'r  werin  ganfod  y  gwelliadau  a  allent  wneuthur  pe  eyf- 
uewidient  eu  !le;  ac  felly  y  collent  liwythau  eu  bywioliaeth  a'u 
parch,  ac  na  allent  borthi  eu  balchder;  gwéithio  nis  gallant,  a 
ciiardota  sydd  gywilydd  ganddynt,  ac  o  ganlyuiad,  traethan-t 
bob  math  o  chwedlau  anwiredddus  aui  y  Saiut  a'u  ereíydd,  er 
eu  bychanu,  eu  gwneyd  yn  anmlioblogaidd,  ac  yn  rhy  warthus 
i'w  gwrandu;  ac  hei'yd  ofnant,  pe  ỳr  elent  i  wrando  y  clywent 
bob  peth  braidd  nior  groes  i'w  camgyhuddiadau  hwy,  fel  y.delid 
hwy  yn  y  fan  yn  eu  noddfau  celwydd.  ac  y  delai  arnynt  y  cyw- 
ilydd  a  ofnant  yn  y  tí'ordd  hono;  a  chan  iddynt  ddechreu  cam- 
gyhuddo,  rhaid  dilyn  yn  mlaen  a  gwaeddi  "  Pkii>iwch  a'd 
gwiusdo,  onite  niyfi  a'ch  ysgyumnaf,"  &c. 

Achos  arall  paham  y  gwahardda  rhai  i  wrando  yw,  o  her- 
wydd  eu  bod  mor  benwari  a  chwanog  i  gredu  enllib.  neu  goelro 
yr  j"Storiau  a  glywsent,  achredu  mai  twyliwyr  yw  y  Saint;  eithr 
druain  o'r  chwedleuwyr  yna,  os  nad  ydynt  wedi  eu  hargy- 
hoeddi  o'r  drwg  o  liyny  erbyn  hyn,  ofnwn  mai  ofer  ymdra- 
ffejrthu  gyda  hwynt.  Achos  arall  gyda  llawer  yw,  pa  un  a 
wyddant  hwy  tu  ìiunain  hyny  ai  peidio,  mae  yn  anilwgi  lygad 
agoretl  mai  dylanwad  gau  ysbrydion,  rliith  grefyddol,  croes 
wirioneddol,  a  dinystriol  yw  ;  o  ba  rai  y  rnae  ein  gwlad  y7n 
Jlawn  braidd  o  bob  tnath,  dichell  a  chyfrwysdra  i  gaél  y  byd  i 
wrando  pawb  ond  yn  unig  y  rhai  a  orchysnyna  Duw  eu  gwraa- 


R  Digiant  neu  beidiant,  a  digied  eu  mheistr,  mae  ofe  i 
tainnau,  a'r  nefoédd  hefyd  yn  gwybod  mai  gwirionedd  rhy 
anhawdd  ei  wrthbrofi  yw  hyn.  Gelyniaeth  caloa  at  wiriouedd- 
au  dwyfol  a'i  hachosa  sereh  hyny. 

V.  Y  canlyniadau  o  orcliyuiyn  ac  o  ufyddhau  i  hyny.  Mae 
y  ffaith  o  ddwyfoldeb  cenadwri  y  Saint,  yn  proíì  ei  phwysig- 
rwydd;  inae  y  ffaith  fod  byuyd  tragywyddol  pawb  yn  yniddi. 
bynu  ar  wrando  ac  ufyddhau  i  bob  cenadwri  fiaenorol  a  anfon- 
<»dd  Duw  i'r  byd,  yu  rhesyineg  gyffelybiaethol  i  brofi  fod 
bywydau  yr  oes  yn  ymddibynu  ar  wrando  ar  ac  ufyddliau  i'r 
genadwri  hon  ;  ac  y  tnae  y  ft'aíth  hanesyddol  fod  Duw  wedi 
dinyötrio  pob  oes  flaenorol  a  ddiystyrasaut  ei  genadwri  atyut 
ýn  rhesyiaeg  gref  i  brofi  mai  cyfíelyb  fydd  tynghed  diystyrwyr 
y  genadwri  hon.  Eithr  y  mae  genym  eglurach  profion  o  hyny 
na  hyna;  oes,  y  mae  genym  air  pendant  ei  digelwyddog 
AwdWr  hi.  mai  cosp  lem  a  diuystr  a  ddaw  ar  ei  gwrthodwyr 
hi.  Dywedodd  Mab  î>uw,  "Yr  hwn  sydd  yn  eich  gwrando 
dlawi  [rÿ  anfonedigion  i]  sydd  yn  fy  ngwrando  i,  a'r  neb  sydd 
yn  (eieh  dirmygu  chwi  gydd  yn  fy  nirmygü  i."  Felly  yn  awr 
yn  gymhwys.  Dywedodd  mai  '•  yr  hwn  a  droseddo  un  o'r 
gurchymynion  lhiaf  hyn,  ac  a  ddyego  i  ereill  felly,  lleiaf  y 
gelwir  Eí'  yn  nheyrnas  nefoedd;"  a  dyweddodd  hefyd,  '"GweU 
fuasai  rhwymo  maen  melin  oddiamgylch  ei  wddf  a'i  6uddo  yn 
ej^ion  ý  mor  nag  iddo  rwystro  un  o'r  rhai  lleiaf  hyn,"  Ar- 
swyder  rhag  y  canlyniad  o  waeddi  "  Peidiwch  a  cjwrando,"  ynte- 

Hollul  groes  i  hyn  oedd  cynghor  Paul,  sef,  '•  Profwch  bob 
peth,  a  deliwch  yr  hyn  hyn  sydd  dda,"  'ie,  yn  dda,  hyd  y  nod 
mewn  Mormoniaeth.  Amlwg  yw  nad  oedd  Paul  yn  perthyn 
i'r  eglwysi  erlidgar  hyn.  "  Peidiwch  a'u  gwritndo,"  ai'e,  Syrs 
h.  y  ,  rhag  oi'n  y  gwelant  eich  dichell  chwi  i'w  oadw  mewn 
tywyilwch-  Gwyddech  pe  deueut  i  glywed  y  ddwy  ochor,  yr 
amlygid  eich  camgyhuddiadau  chwi,  ac  y  deuech  i'r  gwarth  a 
duólynga  y  cyfryw  ymosodwyr  diachos.  Y  mae  eu  crefftau 
hwynt  wedi  eu  6ylfaenu  ar"KBiuio  gw-ram»o"  yr  ochr  arall; 
a  chyn  gynted  ag  y  daw  rhai  o'u  hudoledigion  i  chwilio  yn  ddi- 
ducdd,  argyhoeddir  hwynt  o'u  twyll.  Ystyriai  pawb  rhesymol 
mai  insuít  idd  eu  synwyrau  liwynt  yw  rhoddi  y  fath  gynghor. 
Ai  hwy  yw  dewiswyr  crefydd  i'w  cyd-ddynion  ?  Ai  wrth  eu 
hipse  didt  hwy  y  bernir  dynion  rhesymol?     Üs  nadc,  paham 


Íìíuî  ydyní  mor  addas  í  farnn  drostynt  eu  hunain  ag  ydynî  hwy> 
fcháu  ?  Arwydd  eglur  o  dwyllwr  gwybodus  yw  gwâeddí 
"  Peiciiwch  a'u  gwrando."  Pregethwyd  yr  athrawiaeth  bobl- 
pgaidd  yna  yn  mhob  oes,  ac  uwchben  pob  cenadwri  a  anfonod<i 
Buw  i'r  byd.  Yr  oedd  rhaid  focl  llawer  o  frodyr  i'r  rhai  hyn  yíi 
yr  hen  fyd,  canys  dysgasent  bawb  ond  wythì"beidio  gwran- 
do"  ar  Noah.  Yr  oedd  yr  atbrawiaeth  hon  o  "  beidio  eu  gwran- 
do"  yn  boblogaidd  iawn  ar  ol  y  diluw  hefyd.  a  lluoedd  o  bro- 
selytiaid  iddi,  meyys  eglwysi  Iluosog  yn  Admah,  Tzeboim, 
Sodom,  Gomorrah,  &c.  Pan  rybuddul  hwynt  i  adael  eu  tra- 
ddodiadau  andwyol  aci  ddychwelyd  at  y  gwìr,  danfonid  haicl 
o'r  colegau  i  waeddi  nerth  en  pen,  "peidiwch  a'u  gwTando." 
Hc-b  sôn  am  yv  eglwyíi  mawrion  hyny  oedd  yn  Babilon,  yn 
Tyrus,  Sidon,  Jerẅsalem,  &«.,  pa  rai  oeddynt  wedi  eu  sylfaenu 
ar  yr  athrawiaeth  o  "beidio  otoaído"  dim  a  ddywedaí 
gweision  Duw,  cofus  am  fr  un  boblogaidd  hono  oedd  yn  Athen, 
yr  hon  oedd  wedi  dyígu  yr  athrawiaeth  o  "  beidio  gwrando'' 
ar  PauL  Mae  yn  wir  fod  yno  ambell  un  feì  sydd  yn  Nghymru 
ddim  yn  bur  gadarn  yn  y  ífydd  o  "  beidio  gwrando,"  ond  yn 
dyfod  i  wrando  drostynt  eu  hunain,  ac  yn  clywed  pob  peth 
mor  groes  gan  y  Saint  i  gamgyhuddiadau  eu  heriidwyr,  nes 
agoryd  eu  llj'gaid  a  chofìeidio  y  gwir.  Und  y  mwyrif  yn  myned 
heibio  gan  ysgwyd  eu  penau,  ac  ambell  un  yn  ysgyrnygu  eí 
ddanedd  dan  ddylanwad  y  rhybudd  o'r  pwlpud  i  "  beidio- gu-ran~ 
do."  Mae  blaenoriaid  y  sect  hon  yn  ffyddlonach  yn  eu  rheoíais 
dyscyblaethot  na'u  cyndadau;  canys  gwna  y  rhai'n  y  trosedá- 
o  "  beidio  eu  gwrando"  yn  bechod  ysgymunedig,  fel  mai  we&j 
unwaith  fyned  at  y  blaid  anmhoblogaidd  sy'n  dweyd  "profwch 
bob  peth"  mae  eu  pechodau  yn  anfaddeuol!  Ni  chânt  byth 
ddyfod  atynt  yn  ol.  Gwna  hyn  i  mi  feddwl  am  y  ceidwad 
oarehar  a  fwgwthiai  droi  y  careharorion  allan  i'r  byd  fel  cosp. 
am  ymddyddan  â'u  gilydd.  f  Peidio  gwrando"  arnjmt  oedd 
arwydd-air  hwnw,  fel  y  rhai  hjm,  tra  mai  y  fendith  fwyaf  i'r 
oaethion  truenus  fyddai  cael  eu  hysgymuno  o'r  fath  gareharau 
i  ryddid,  fel  y  gallont  brofì  pob  peth  a  ddewisant,  yn  enwedig  i 
brofi  cyfundrefn  a  broífesa  fod  yn  ddwyfol  genadwri  atynt. 
Felly  gwelir  fodyr  athrawiaeth  o  "beidio  gwrando"  yn  hen  a 
phoblogaidd  iawn;  ac  y  mae  y  prophwydoliaethau  yn  arddang- 
o$  y  byddant  mor  llwyddiannus  yn  y  dyddiau  diweddaf,  i  gaei 


&Ati  y  werin  "beidio  a  gwrando''  ag  yn  un  oes  tìaenoml. 
Megys  yr  oedd  yn  nyddinu  Nbah  ac  yn  nyddiau  Lot,  set'  •«  peid- 
twch  a'ti  gwrandò."  felly  y  bydd  yn  y  dyddìau  cyn  dyfodiad 
Mab  y  Dyn.  Ac  y  iiiae  yn  àmlwg  fod  eglwye  fawr  iawn  i  fod  ar 
y  ddaear  yn  y  dyddiau  diwerfdaf  yn  pregethu  yr  atlirawiaeth  d 
" pei'iiwch  a'u  gwrando"  wrth  y  rhai  y  dywedir,  "Yn  gymmaint 
ag  i  mi  alw  ae  i  chwithau  wrthodj  i  mi  eatyn  íÿ  llaw,  ac  nid 
oedd  neb  yn  yslyried"  h.y.  "ptidiasani  a  gwrandó."  Ond  diystyr- 
asoch  í'y  holl  .uynçhor  i  drwy  ■•  beidio  gwrando,"  ac  ni  fynech 
ddim  o'm  eerydd;  a'r  aeìios  oedd  am  í'od  eu  pregethwyr  yn 
gwaeddi  "  pejdiwch  a'u  gwrando."  •'  Minnau  hefyd  a  chwarddaf 
yn  eich  dialedd  chwi ;  mi  a  wawdjaf  pan  syrthio  aruoch  yr  hyn 
yr  ydych  yn  ei  ofni." 

Cwynai  MoseS  yn  dost  o  herwydd  y  pregethwyr  a  ddywed- 
ent  wrth  y  bobl  "  Pcidiwch  a'u  gwrando;"  ac  o  herwydd  "peid- 
io  gwrando"  ar  weision  Duw  y  daeth  cospedigatthau  trymaf 
Israel.  Galarai  Duw  trwy  Dafydd  o  herwydd  ilwy  idiant  y 
grefft  o  "  beidiogwrando,"  "  0.  na  wrandawaai  fy  mhobl  arnaf," 
ebe  Efe.  -  Felly  Esaias  yn  ei  ddydd,  nad  pa  mor  bwysig  y 
genadWri  a  anfonai  Duw,  «'  ni  fynant  wrando,"  ebe  yntau.  Yr 
Arglwydd  a  gwynai  árwy  Jeremiah  fod  eu  clustiau  wedi 
myned  mor  hwyrdrwm  l'ni  allant  wrando."  Pan  y  gosododd 
Ete  wylwyr  arnynt  i'w  harwain  yn  ei  lwybrau.  ga  ddýwedyd, 
'•  Gwràndeẃch  ar  sain  yx  udgorn,  hwythau  a  ddy  wednsant  "  ni 
wrandawwn  ni  ddim;"  yr  achos  oedd  o  herwydd  i'r'gau  ddysg- 
awdwyr  fyth  eu  dysgu  "  Peidiwch  a'u  gwrando."  "  Gwrando 
di  ddaear,  wele  fi  yn  dwyn  drygfyd  ar  y  bobl  hyn,"  ebe  fe.  am 
iddynt  "  beidio  gwrando."  Methu  cael  clustiau  eu  cyd-ddynion 
yr  oedd  gweision  Duw  yn  mhob  oes.  o  herwydd  lhosogrwydd 
pregethw.yr  yr  athtawiaeth  o  "  beidio  (jwrando."  Felly  J  cwynai 
Cri^t  a'i  olynwyr,  a  dyma  destun  gaîar  eu  holynwyr  hwythau, 
o  herwydd  fod  pobl  yu  "peidio  gwrando."  Ëithr  nid  felly  y 
pery  byth!  0  na,  "yn  eu  mis  y  ceir  hwynt,"  ac  nid  â  yr  oes 
hon  heibio  cyn  y  clywir  gwaeddiadau  miloedd  yn  adleisio  yn 
nsjireigiau  Cymru,  "  O  na  wrandawsem  ar  lais  ein  hathrawon," 
yn  lle  merwino  ein  clustiau  yn  gwrando  ar  y  rhai  a  ddywedent 
"  '  Peidiwch  a'u  gwrando,'  eithr  darfu  yr  hàf,  aeth  cynheuaf  ein 
heneidiau  heibio,  ac  nid  ydym  ninnau  gàdwedig "  a  fydd  eu 
hochain,  pan  y  bydd  Duw  wedi  casglu  yngliyd  i  ddidlos- 
rwydd  y  rlnu  a  wrandawseni  arno,  a  hwythau  yn  cyd-ddyoddef 
diferion  difäol  cerwin  ei  ddigofaint  Ef,  am  •'  Beidio  a  gwrando." 
Pa  hyd,  Gymry  cyfrifol,  y  gadewch  i  ddynion  fel  hyn  dynu 
yllen  dros  éich  líygaid,  fel  y  gallont  ddadfotynu  eich  llogellau 
a'ch  ffl.au gellu  wedi'r  cwbl,  os  meiddiwch  roi  eich  barn  mewn 
gweithrediad!  Paharo  sôn  am  gaetiiion  duon  yr  America,  tra 
y  mae  cynnifer  o  gaetdon  yn  eiu  hymyl.  gyromaint  truenusach 
ag  yw  eu  erwyn  yn  wyuacii! 

CYHOEDDWYD    ÄC    ARGRAFFWYD    GAN    D.    JONES,    AUERTAWY, 


